ẹ 
Máṣe ṣiṣẹ lati di ọlọrẹ̀: 
dawọ kuro ninu ọgbọn ara rẹ. 
Iwọ o ha fi oju rẹ si ohun ti kò si? 
nítorí Dájúdájú, ọrọ ṣe ìyẹ apá; 
nwọn fò lọ bi idì si ọrun. 


Òwe 23:4-5 


Ô sì wí fún wọn pé, "Ẹ ṣéra, kí ẹ sì ṣẹra fún ojúkòkòrò; 

Ô sì pa òwe kan fún wọn pé, "Ilẹ̀ ọlérò kan hù lépòlọpò: 
Ô sì rò nínú ara rẹ̀ pé, "Kí ni ẹ̀mi ô ṣe, nítorí ẹ̀mi kò ní àyẹ̀ 
láti kú ẹ̀so mi sí? On si wipe, Eyi li emi o ṣe: emi o wô aká 
mi lulẹ, emi o si kẹ nla; nibẹ̀ li emi o si kú gbogbo eso 

ati ẹrù mi jọ. Emi o si wi fun ọkàn mi pe, Ọkàn, iwọ ni 
ẹòpọlọpọ ẹrù ti a tò jọ fun òẹpọlọpọ ọdun; fara balẹ̀, jẹ, mu, 
kí o sì máa yẹ. Ṣugbọn Ọlọrun wi fun u pe, Iwọ aṣiwere, 

li oru yi li a o bẹ̀re ọkàn rẹ lọwọ rẹ: njẹ tani nkan wọnni 
yio ha iṣe, ti iwọ ti pése? Bẹni ẹniti o tò iṣura jọ fun ara 
rẹ̀, ti kò si li ọrò lọdọ Ọlọrun. Lúùkù 12:15-21 

...Ẹyin ọmọ, ẹ wo bí ô ti ṣòro tú fún àwọn tí ô gbẹ̀kẹ̀lé 
ọrọ láti wọ ìjọba Ọlọrun! Máàkù 10:24 


Nítorí ẹ̀rẹ̀ kí ni yúò jẹ fún ẹ̀nìyàn, bí ô bá jẹ̀rẹ̀ gbogbo ayé, 
tí ô sì sọ ẹ̀mí ara rẹ̀ nù? Tàbí kí ni ẹ̀nìyàn yéò fi ṣe 
pàṣípààròọ ọkàn rẹ̀? Máàkù 8:36-37 


Ẹniti o ba fẹ fadaka kì yio tẹ ẹ lọrun; tabi ẹniti o fẹran 
òpọlọpọ pẹlu ibisi: asan li eyi pẹlu. Oníwàásù 5:10 


Ẹ gbé ìfẹni sí àwọn ohun ti òkẹ̀, kì í ṣe àwọn ohun tí f bẹ 
lérí ilẹ̀ ayé. KOLOSE 3:2 


Ṣugbọn ìwa-bi-Ọlọrun pẹlu itẹlọrun ẹ̀rẹ̀ nla ni. Nítorí a kò 
mú nnkan kan wá sí ayé, ô sì dájú pé a kò lẹ̀ mú nìkan 
kan jáde. Ati nini ounje ati aṣọ jẹ ki a ni itẹlọrun pẹlu rẹ. 
1 Tímútì 6:6-8 


Ẹ máṣe gbẹkẹle inilara, ẹ má si ṣe di asan ni ole jija: 
bi ọrẹ ba npò si i, ẹ máṣe fi ọkàn nyin le e. Sáàmù 62:10 


Kí ẹni tí n jalẹ̀ má ṣe jalẹ mẹ; EFESU 4:28 


Ẹ tà ohun tí ẹ ní, kí ẹ sì fi àánú ṣe; Ẹ pẹ̀sẹ̀ àpò fún ara 
yín tí kò gbúô, ìṣúra ní ẹ̀run tí kì yúò yẹ̀, níbi tí olẹ̀ kò lẹ̀ 
sún mọ, tí kòkòrò kò sì lẹ̀ bàjẹ. Nítorí níbi tí ìṣúra rẹ 
bá wà, níbẹ̀ ni ọkàn rẹ yúò wà pẹ̀lú. Lúùkù 12:33-34 


Ṣugbọn nigbati iwọ ba nṣe anu, máṣe jẹ ki ọwọ òsi rẹ 
mọ ohun ti ọwọ ọtún rẹ nṣe: ki anu rẹ ki o le wà ni ìkọkọ: 
ati Baba rẹ ti o riran ni ìkọkọ, tikararẹ̀ yio san a fun ọ ni 
gbangba. MÁTÍÙ 6:3-4 


Ibukún ni fun ẹniti nkiyesi talaka: Oluwa yio gbà a ni 
igba ipọnju. Sáàmù 41:1 


Dabobo talaka ati alainibaba: ṣe ododo fun olupọnju ati 
alaini. Sáàmù 82:3 


Ẹniti o gbẹkẹle ọrò rẹ̀ yio ṣubu; ṣugbọn olôádodo yéo 
gbilẹ̀ bí ẹ̀ka. OWE 11:28 


Ẹnikan mbẹ ti o sọ ara rẹ̀ di ọlọrò, ṣugbọn kò ni nkan; 
OWE 13:7 


Ẹniti o ngàn ọmọnikeji rẹ̀ o ṣẹ̀: ṣugbọn ẹniti o ṣànu 
fun talaka, ibukún ni fun u. OWE 14:21 


Ẹniti o ṣànu fun talaka, Oluwa li o wín; eyi ti o si fi fun 
ni on o san a pada fun u. OWE 19:17 


Orúkọ rere sàn ju ọrọ lọpọlọpọ lọ, ati ojurere ju fadaka 
ati wúrà lọ. OWE 22:1 


Ẹniti o ba li oju rere li a o bukún fun; nitoriti o fi ninu 
onjẹ rẹ̀ fun awọn talaka. OWE 22:9 


Ẹniti o nfifun talaka kì yio ṣe alaini: ṣugbọn ẹniti o pa 
oju rẹ̀ mẹ yio ni egún pipọ. OWE 28:27 


